WicipediA 


Tsieceg 


Iaith Slafig Orllewinol sy'n iaith frodorol y Weriniaeth 
Tsiec yw Tsieceg a gaiff ei siarad ledled y byd. Galwyd yr 
hen Tsieceg yn Fohemeg hyd at y 19g. Mae'n hynod o 
debyg i'r Slofaceg ac i raddau llai i ieithoedd Slafeg eraill. 

Statws swyddogol 


Caiff y Tsieceg ei siarad gan bron i bawb o drigolion y 
Weriniaeth Tsiec a chaiff ei defnyddio mewn dogfennau 
llysoedd barn ac awdurdodau'r wladwriaeth, gan gynnwys 
awdurdodau cyllid ac arian. Caiff hefyd ei defnyddio 
mewn achosion swyddogol yn Slofacia; yn yr un modd 
caniateir defnyddio'r Slofaceg oddi fewn i awdurdodau 
ariannol y Weriniaeth Tsiec. Mae yma gryn blethu rhwng 
y ddwy wladwriaeth o ran ieithoedd - sy'n deillio'n ôl i'r 
hen Tsiecoslofacia a chyn hynny. Mae trigolion y ddwy 
wladwriaeth yn deall iaith ei gilydd. 

Yr enw 


Mae'r gair cestina "Tsiec" (neu "Czech") yn tarddu o hen 
lwyth Slafig o'r un enw ( Cech , lluosog Cesi; hen ffurf: 
Cechové) a arferai fyw yng ngahanol Bohemia ac a oedd 
yn gyfrifol am uno ei chymdogion Slafaidd ac Almaenig 
yn nheyrnasiad y brenhinllyn ( Premyslovci ). Yn ôl rhai, 
mae'n tarddu o berson o'r enw Cech, a fu'n gyfrifol am 
symud y llwyth i'r tiroedd presennol. Daw'r gair Bohemia 
o lwyth Celtaidd y Boii a wladychai'r rhan hon o Ewrop 
cyn hyn - ers y 4g CC. Benthyciwyd y sillafiad Saesneg 
("Czeck") o'r Pwyle g. 


Tsieceg (cestina) 

Siaredir 

yn: 

Y Weriniaeth Tsiec, 

fel iaith leiafrifol yn Unol 
Daleithiau America, Canada, 

Awstria, Yr Almaen, Croatia 

a'r Wcráin 

Parth: 

Dwyrain Ewrop 

Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

12 miliwn 

Safle yn ôl 

66 

nifer 

siaradwyr: 

Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Balto-Slafig 

Slafig Gorllewinol 

Tsieceg-Slofaceg 

Tseiceg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Y Weriniaeth Tsiec, 

Yr Undeb Ewropeaidd 


Rheolir 

gan: 

Athrofa'r laith Tsieceg 

Codau iaith 

ISO 639-1 

cs 

ISO 639-2 

cze 

ISO 639-3 

ces 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 


Wiciaclur 


Chwiliwch am Tsieceg 
yn Wiciadur. 



Egìnyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Tsieceg&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Tsieceg&oldid=3606638" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 14 Hydref 2017, am 09:55. 





















































Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydäed am fanylion pellach. 



